DAMU 


Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa 
njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu; ambaye 
Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho 
kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe 
haki yake, kwa ajili ya maondoleo ya dhambi 
zilizotangulia kufanywa, kwa ustahimilivu wa 
Mungu; tangaza, nasema, haki yake wakati huu, 
ili awe mwenye haki, na mwenye kumhesabia 
haki yeye amwaminiye Yesu. Warumi 3:24-26 


Akasema, Umefanya nini? sauti ya damu ya ndugu yako 
inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa, umelaaniwa wewe 
katika ardhi, iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya 
ndugu yako kwa mkono wako; Mwanzo 4:10-11 


Lakini nyama pamoja na uhai wake, ambayo ni damu yake, 
msile. Na hakika damu yenu ya uhai wenu nitaitaka; kwa 
mkono wa kila mnyama nitaitaka, na kwa mkono wa 
mwanadamu; mkononi mwa kila ndugu wa mtu nitaitaka uhai 
wa mwanadamu. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu 
yake itamwagwa na mwanadamu; Mwanzo 9:4-6 


Reubeni akawaambia, Msimwage damu, bali mtupeni katika 
shimo hili lililoko nyikani, wala msimnyoshee mkono; apate 
kumwokoa katika mikono yao, na kumrudisha kwa baba yake. 
Yuda akawaambia ndugu zake, Yafaa nini tukimwua ndugu 
yetu, na kuficha damu yake? Wakatwaa kanzu ya Yusufu, 
wakachinja mbuzi, na kuichovya kanzu hiyo katika damu; 
Mwanzo 37:22,26,31 


Reubeni akawajibu, akasema, Sikuwaambia, nikisema, 
Msimtende mtoto dhambi; nanyi hamkusikia? kwa hiyo, 
tazama, pia damu yake inatakiwa. Mwanzo 42:22 


Yuda ni mwana-simba, kutoka katika mawindo, mwanangu, 
umepanda; ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi 
haitaondoka kwa Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu 
yake, hata atakapokuja Shilo; na kwake yeye kutakuwa na 
mkusanyiko wa watu. Atafunga punda wake kwenye mzabibu, 
na mwana-punda wake kwenye mzabibu mzuri; alifua nguo 
zake katika divai, na nguo zake katika damu ya zabibu. Macho 
yake yatakuwa mekundu kwa divai, na meno yake meupe kwa 
maziwa. Mwanzo 49:9-12 


Itakuwa wasipoziamini ishara hizi mbili, wala kuisikiza sauti 
yako, basi twaa maji ya mtoni, na kuyamwaga juu ya nchi 
kavu; mto huo utakuwa damu juu ya nchi kavu. Kutoka 4:9 


BWANA asema hivi, Katika jambo hili utanijua ya kuwa 
mimi ndimi BWANA); tazama, nitayapiga maji yaliyo mtoni 
kwa fimbo niliyo nayo mkononi, nayo yatageuzwa kuwa 
damu. Na samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utanuka; 
na Wamisri watachukia kunywa maji ya mto huo. BWANA 
akanena na Musa, akamwambia Haruni, Chukua fimbo yako, 
ukanyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, 
na juu ya mito yao, na juu ya madimbwi yao, na juu ya 
vidimbwi vyao vyote vya maji, kuwa damu; na kwamba kuwe 
na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya miti na 
katika vyombo vya mawe. Musa na Haruni wakafanya hivyo, 
kama Bwana alivyoamuru; akainua fimbo, akayapiga maji ya 
mtoni mbele ya Farao, mbele ya macho ya watumishi wake; 
na maji yote ya mtoni yakageuka kuwa damu. Na wale samaki 
waliokuwa mtoni wakafa; na ule mto ukanuka, na Wamisri 
hawakuweza kunywa maji ya ule mto; kukawa na damu katika 
nchi yote ya Misri. Kutoka 7:17-21 


Nao watatwaa baadhi ya damu hiyo, na kuitia katika miimo 
miwili ya mlango, na katika miimo ya juu ya zile nyumba 
watakazokula ndani yake. Na hiyo damu itakuwa ishara 
kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo; nami 
nitakapoiona hiyo damu, nitapita juu yenu, lisiwapate tauni na 
kuwaangamiza, nitakapoipiga nchi ya Misri. Nanyi twaa tawi 
la hisopo, na kulichovya katika damu iliyo bakulini, na 
kukipiga kizingiti cha juu, na miimo miwili, kwa hiyo damu 
iliyo bakulini; wala asitoke hata mmoja wenu mlangoni pa 
nyumba yake hata asubuhi. Kwa kuwa Bwana atapita ili 


kuwapiga Wamisri; na hapo atakapoiona hiyo damu katika 
kizingiti cha juu, na katika miimo miwili, BWANA atapita juu 
ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie ndani 
ya nyumba zenu na kuwapiga ninyi. Kutoka 12:7,13,22-23 


Mwizi akipatikana akivunja nyumba, na kupigwa hata kufa, 
hakuna damu itakayomwagwa kwa ajili yake. Ikiwa jua 
limemzukia, patakuwa na damu iliyomwagika kwa ajili yake; 
kwa kuwa ni lazima kulipa kikamilifu; ikiwa hana kitu, basi 
atauzwa kwa wizi wake. Kutoka 22:2-3 


Usisongeze damu ya dhabihu yangu pamoja na mkate uliotiwa 
chachu; wala mafuta ya dhabihu yangu yasisalie hata asubuhi. 
Kutoka 23:18 


Musa akatwaa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli; na 
nusu ya hiyo damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Musa 
akaitwaa ile damu, akawanyunyizia watu, akasema, Hii ndiyo 
damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika 
maneno haya yote. Kutoka 24:6,8 


Kisha utatwaa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe, na kuitia 
katika pembe za madhabahu kwa kidole chako, na kuimwaga 
damu yote karibu na chini ya madhabahu. Kisha utamchinja 
huyo kondoo mume, na kuitwaa damu yake, na kuinyunyiza 
katika madhabahu pande zote. Kisha utamchinja huyo kondoo 
mume, na kutwaa baadhi ya damu yake, na kuipaka katika 
ncha ya sikio la kuume la Haruni, na katika ncha ya sikio la 
kuume la wanawe, na katika vidole gumba vya mkono wao 
wa kuume, na juu ya vidole gumba vya mkono wao wa kuume. 
vidole vyao vya mguu wa kuume, na kuinyunyiza damu 
katika madhabahu pande zote. Nawe twaa baadhi ya damu 
iliyo juu ya madhabahu, na katika hayo mafuta ya kutiwa, na 
kumnyunyizia Haruni, na mavazi yake, na wanawe, na mavazi 
ya wanawe pamoja naye; naye atatakaswa. , na mavazi yake, 
na wanawe, na mavazi ya wanawe pamoja naye. Kutoka 
29:12,16,20-21 


Naye Haruni atafanya upatanisho juu ya pembe zake mara 
moja kila mwaka kwa damu ya sadaka ya dhambi ya 
upatanisho; mara moja kila mwaka atafanya upatanisho juu 
yake katika vizazi vyenu; ni takatifu sana kwa Bwana. Kutoka 
30:10 


Usisongeze damu ya dhabihu yangu pamoja na chachu; wala 
dhabihu ya sikukuu ya pasaka isiachwe hata asubuhi. Kutoka 
34:25 


Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele za BWANA; na hao 
wana wa Haruni, makuhani, wataileta hiyo damu, na 
kuinyunyiza damu hiyo pande zote katika madhabahu iliyo 
mlangoni pa hema ya kukutania. Naye atamchinja upande wa 
madhabahu ulioelekea kaskazini mbele za BWANA; na wana 
wa Haruni, hao makuhani, watainyunyiza damu yake katika 
madhabahu pande zote. Kisha kuhani atamleta madhabahuni, 
na kung'oa kichwa chake, na kumteketeza juu ya madhabahu; 
na damu yake itamwagika kando ya madhabahu; Mambo ya 
Walawi 1:5,11,15 


Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha sadaka yake, 
na kumchinja mlangoni pa hema ya kukutania; Kisha ataweka 
mkono wake juu ya kichwa cha sadaka yake, na kumchinja 
mbele ya hema ya kukutania; na wana wa Haruni 
watainyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. 
Naye ataweka mkono wake juu ya kichwa chake, na 
kumchinja mbele ya hema ya kukutania; na wana wa Haruni 


watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. 
Itakuwa amri ya milele kwa vizazi vyenu katika makao yenu 
yote, kwamba msile mafuta wala damu. Mambo ya Walawi 
3:2,8,13,17 


Naye kuhani aliyetiwa mafuta atatwaa katika damu ya huyo 
ng'ombe, na kuileta katika hema ya kukutania; kisha kuhani 
atatia kidole chake katika hiyo damu, na kuinyunyiza hiyo 
damu mara saba mbele za Bwana, mbele ya pazia la pazia. 
patakatifu. kisha kuhani atatia sehemu ya hiyo damu juu ya 
pembe za madhabahu ya uvumba wa kupendeza mbele za 
Bwana, iliyo ndani ya hema ya kukutania; na damu yote ya 
huyo ng'ombe ataimwaga chini ya madhabahu ya sadaka ya 
kuteketezwa, iliyo mlangoni pa hema ya kukutania. Mambo 
ya Walawi 4:5-7 


Naye kuhani aliyetiwa mafuta ataleta baadhi ya damu ya huyo 
ng'ombe na kuileta ndani ya hema ya kukutania, naye kuhani 
atachovya kidole chake katika hiyo damu, na kuinyunyiza 
mbele za Bwana mara saba, mbele ya pazia. Naye atatia 
sehemu ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu iliyo 
mbele za Bwana, iliyo ndani ya hema ya kukutania, na damu 
yote ataimwaga chini ya madhabahu ya sadaka ya 
kuteketezwa, iliyo karibu na mahali pa kuteketezwa. mlango 
wa hema ya kukutania. Mambo ya Walawi 4:16-18 


Kisha kuhani atatwaa baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi 
kwa kidole chake, na kuitia katika pembe za madhabahu ya 
sadaka ya kuteketezwa, na damu yake ataimwaga chini ya 
madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatwaa 
katika damu yake kwa kidole chake, na kuitia katika pembe za 
madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na damu yake yote 
ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha kuhani atatwaa katika 
damu ya sadaka ya dhambi kwa kidole chake, na kuitia katika 
pembe za madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa, na damu 
yake yote ataimwaga hapo chini ya madhabahu; Mambo ya 
Walawi 4:25,30 ,34 


Naye atainyunyiza baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi 
ubavuni mwa madhabahu; na hiyo damu iliyosalia itamwagwa 
chini ya madhabahu; ni sadaka ya dhambi. Mambo ya Walawi 
5:9 


Kila kitu kitakachogusa nyama yake kitakuwa kitakatifu; na 
damu yake ikinyunyizwa juu ya nguo yoyote, utaifua ile 
iliyonyunyiziwa katika mahali patakatifu. Wala sadaka ya 
dhambi, ambayo damu yake yo yote huletwa ndani ya hema 
ya kukutania, ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, 
haitaliwa; itateketezwa kwa moto. Mambo ya Walawi 6:27,30 


Mahali hapo wachinjapo sadaka ya kuteketezwa wataichinja 
sadaka ya hatia, na damu yake atainyunyiza katika madhabahu 
pande zote. Na katika hiyo atasongeza moja katika matoleo 
yote kuwa sadaka ya kuinuliwa kwa Bwana; nayo itakuwa ya 
kuhani atakayeinyunyiza damu ya sadaka za amani. Tena 
msile damu yo yote, ikiwa ni ya ndege, au ya mnyama, katika 
makao yenu yo yote. Mtu ye yote atakayekula damu ya namna 
yo yote, mtu huyo atakatiliwa mbali na watu wake. Katika 
wana wa Haruni, atakayesongeza damu ya sadaka za amani, 
na mafuta, ndiye atakayepewa mguu wa kuume kuwa sehemu 
yake. Mambo ya Walawi 7:2,14,26,27,33 


Naye akamchinja; kisha Musa akaitwaa hiyo damu, na kuitia 
katika pembe za madhabahu pande zote kwa kidole chake, na 
kuitakasa madhabahu, na kuimwaga damu hiyo chini ya 
madhabahu, na kuitakasa, ili kufanya upatanisho juu yake. 


Naye akaiua; na Musa akainyunyiza damu juu ya madhabahu 
pande zote. Naye akamchinja; kisha Musa akatwaa baadhi ya 
damu yake, na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la Haruni, 
na katika kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na katika 
kidole kikuu cha mguu wake wa kuume. Kisha akawaleta 
wana wa Haruni, na Musa akatia hiyo damu katika ncha za 
masikio yao ya kuume, na katika vidole gumba vya mikono 
yao ya kuume, na katika vidole gumba vya miguu yao ya 
kuume; Kisha Musa akatwaa baadhi ya mafuta ya kutiwa, na 
damu iliyokuwa juu ya madhabahu, akamnyunyizia Haruni, 
na mavazi yake, na wanawe, na mavazi ya wanawe pamoja 
naye; akamtakasa Haruni, na mavazi yake, na wanawe, na 
mavazi ya wanawe pamoja naye. Mambo ya Walawi 
8:15,19,23,24,30 


Wana wa Haruni wakamletea hiyo damu; naye akachovya 
kidole chake katika hiyo damu, akaitia katika pembe za 
madhabahu, na hiyo damu akamwaga chini ya madhabahu; na 
wana wa Haruni wakamletea ile damu, naye akainyunyiza 
katika madhabahu pande zote. Naye akamchinja huyo 
ng'ombe, na kondoo mume, kuwa dhabihu ya sadaka za amani, 
zilizokuwa kwa ajili ya hao watu; 


Na huyo ndege aliye hai atamtwaa, na mti wa mwerezi, na 
hiyo nguo nyekundu, na hisopo, na kuvichovya pamoja na 
yule ndege aliye hai katika damu ya yule ndege aliyechinjwa 
juu ya maji ya mtoni; chukua baadhi ya damu ya sadaka ya 
hatia, kisha kuhani ataitia katika ncha ya sikio la kuume la 
huyo atakayetakaswa, na katika kidole gumba cha mkono 
wake wa kuume, na katika kidole kikuu cha mguu wake wa 
kuume; Na mafuta yaliyosalia katika mkono wake kuhani 
atayatia katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, 
na katika kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na katika 
kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume; juu ya damu ya 
sadaka ya hatia; kisha atamchinja mwana-kondoo wa sadaka 
ya hatia, kisha kuhani atatwaa baadhi ya damu ya sadaka ya 
hatia, na kuitia katika ncha ya sikio la kuume la huyo 
atakayetakaswa. na katika kidole gumba cha mkono wake wa 
kuume, na katika kidole kikubwa cha mguu wake wa kuume; 
kisha kuhani atatia baadhi ya hayo mafuta yaliyo mkononi 
mwake katika ncha ya sikio la kuume la huyo atakayetakaswa, 
na juu ya kidole gumba cha mkono wake wa kuume, na kidole 
kikubwa cha mguu wake wa kuume, mahali pa damu ya 
sadaka ya hatia; na kuzichovya katika damu ya yule ndege 
aliyechinjwa, na katika maji ya mtoni, na kuinyunyiza 
nyumba mara saba; naye ataisafisha nyumba hiyo kwa damu 
ya yule ndege, na kwa maji ya mtoni, na kwa yule ndege aliye 
hai, na kwa damu ya yule ndege. mti wa mwerezi, na hisopo, 
na nguo nyekundu: Mambo ya Walawi 
14:6,14,17,25,28,51,52. 


Kisha atatwaa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe, na 
kuinyunyiza kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema 
kuelekea mashariki; na mbele ya kiti cha rehema atainyunyiza 
hiyo damu kwa kidole chake mara saba. kisha atamchinja 
mbuzi wa sadaka ya dhambi, aliye kwa ajili ya watu, na 
kuileta damu yake ndani ya pazia, na kuifanyia damu hiyo 
kama alivyofanya kwa damu ya yule ng'ombe, na kuinyunyiza 
juu ya kiti cha rehema, na mbele ya macho yake. kiti cha 
rehema: kisha atatoka na kuiendea madhabahu iliyo mbele za 
Bwana, na kufanya upatanisho kwa ajili yake; kisha atatwaa 
baadhi ya damu ya huyo ng'ombe, na katika damu ya yule 
mbuzi, na kuitia katika pembe za madhabahu pande zote. 
Naye atanyunyiza baadhi ya damu juu yake kwa kidole chake 
mara saba, na kuitakasa, na kuitakasa kutokana na unajisi wa 
wana wa Israeli. Na huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi, na 


mbuzi wa sadaka ya dhambi, ambao damu yao ililetwa ndani 
ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, 
watachukuliwa nje ya marago; nao watateketeza kwa moto 
ngozi zao, na nyama yao, na mavi yao. Mambo ya Walawi 
16:14,15,18,19,27 


Naye kuhani atainyunyiza hiyo damu juu ya madhabahu ya 
BWANA, mlangoni pa hema ya kukutania, na kuyateketeza 
hayo mafuta, yawe harufu ya kupendeza kwa BWANA. Tena 
mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli, au miongoni mwa 
wageni wakaao kati yenu, atakayekula damu ya namna yo 
yote; nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu, 
nami nitamkatilia mbali na watu wake. Kwa maana uhai wa 
mwili u katika hiyo damu; nami nimewapa ninyi hiyo damu 
juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi 
zenu; Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, Mtu awaye 
yote miongoni mwenu asile damu, wala mgeni akaaye kati 
yenu asile damu. Tena mtu awaye yote wa wana wa Israeli, au 
katika hao wageni wakaao kati yenu, atakayewinda na 
kukamata mnyama ye yote, au ndege wa kuliwa; atamwaga 
damu yake, na kuifunika kwa mavumbi. Kwa maana ni uhai 
wa wote wenye mwili; damu yake ni kwa ajili ya uhai wake; 
basi nikawaambia wana wa Israeli, Msile damu ya nyama yo 
yote; Mambo ya Walawi 17:6,10-14 


Lakini mzaliwa wa kwanza wa ng'ombe, au mzaliwa wa 
kwanza wa kondoo, au mzaliwa wa kwanza wa mbuzi, 
hutamkomboa; ni watakatifu; utanyunyiza damu yao juu ya 
madhabahu, na kuteketeza mafuta yao kuwa sadaka 


iliyosongezwa kwa moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. 


Hesabu 18:17 


Kisha Eleazari kuhani atatwaa katika damu yake kwa kidole 
chake, na kuinyunyiza baadhi ya damu yake mbele ya hema 
ya kukutania mara saba; ngozi yake, na nyama yake, na damu 
yake, pamoja na mavi yake, atayateketeza; Hesabu 19:4-5 


Nawe utasongeza sadaka zako za kuteketezwa, nyama na 
damu, juu ya madhabahu ya Bwana, Mungu wako; 
Kumbukumbu la Torati 12:27 


Basi wakawachinja ng'ombe, na makuhani wakaipokea damu, 
na kuinyunyiza juu ya madhabahu; vivyo hivyo, 
walipokwisha kuwachinja hao kondoo, wakainyunyiza damu 
juu ya madhabahu; madhabahu. Makuhani wakawachinja, 
wakafanya upatanisho kwa damu yao juu ya madhabahu, ili 
kufanya upatanisho kwa ajili ya Israeli wote; 2 Mambo ya 
Nyakati 29:22,24 


Nao wakasimama mahali pao kwa amri yao, sawasawa na 
sheria ya Musa, mtu wa Mungu; 2 Mambo ya Nyakati 30:16 


Nao wakachinja pasaka, na makuhani wakanyunyiza damu 
kutoka mikononi mwao, na Walawi wakachuna. 2 Mambo ya 
Nyakati 35:11 


Je! wingi wa dhabihu zenu kwangu ni za nini? asema 
BWANA, Nimeshiba sadaka za kuteketezwa za kondoo 
waume, na mafuta ya wanyama walionona; wala siifurahii 
damu ya ng'ombe, au ya wana-kondoo, au ya mbuzi. Isaya 
1:11 


Akaniambia, Mwanadamu, Bwana MUNGU asema hivi; Hizi 
ndizo amri za madhabahu katika siku watakapoifanya, ili 
kutoa sadaka za kuteketezwa juu yake, na kunyunyiza damu 
juu yake. Nawe twaa baadhi ya damu yake, na kuitia juu ya 


pembe zake nne, na katika pembe nne za daraja, na juu ya 
ukingo wa pande zote; ndivyo utakavyoitakasa na kuitakasa. 
Ezekieli 43:18,20 


Lakini makuhani Walawi, wana wa Sadoki, walioulinda ulinzi 
wa patakatifu pangu, hapo wana wa Israeli walipopotea 
kutoka kwangu, hao watakaribia kwangu ili kunitumikia, nao 
watasimama mbele yangu kunitolea sadaka. mafuta na damu, 
asema Bwana MUNGU; Ezekieli 44:15 


Kisha kuhani atatwaa baadhi ya damu ya sadaka ya dhambi, 
na kuitia juu ya miimo ya nyumba, na katika pembe nne za 
daraja la madhabahu, na juu ya miimo ya lango la ua wa ndani. 
Ezekieli 45:19 


Na walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, 
akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni, mle; 
huu ni mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, 
akawapa, akisema, Nyweni nyote katika hiki; Kwa maana hii 
ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi 
kwa ondoleo la dhambi. Mathayo 26:26-28 


Nao walipokuwa wakila, Yesu alitwaa mkate, akabariki, 
akaumega, akawapa, akasema, Twaeni, mle; huu ndio mwili 
wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, nao wote 
wakanywa katika kikombe hicho. Akawaambia, Hii ni damu 
yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Marko 
14:22-24 


Akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, 
Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu; fanyeni 
hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo kikombe baada ya 
kula, akisema, Kikombe hiki ni agano jipya katika damu 
yangu, inayomwagika kwa ajili yenu. Luka 22:19-20 


Basi Yesu akawaambia, Amin, amin, nawaambia, Msipoula 
mwili wake Mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, 
hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa 
damu yangu anao uzima wa milele; nami nitamfufua siku ya 
mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na 
damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na 
kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, nami ndani yake. 
Yohana 6:53-56 


Mjiepushe na vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, na 
damu, na nyama zilizosongolewa, na uasherati; Fanya vizuri. 
Matendo 15:29 


Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, 
wakae juu ya uso wa dunia yote, akiisha kuwawekea nyakati 
alizoziamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao; 
Matendo 17:26 


Kwa hiyo nawashuhudia ninyi siku hii ya leo, ya kuwa mimi 
sina damu ya watu wote. Kwa maana sikujiepusha na 
kuwatangazia ninyi kusudi lote la Mungu. Jitunzeni nafsi zenu, 
na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka 
ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake 
Mungu, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Matendo 
20:26-28 


Kwa habari ya watu wa mataifa mengine wanaoamini, 
tumeandika na kukata kauli kwamba wasiyashike kitu kama 
hicho, isipokuwa wajiepushe na vitu vilivyotambikiwa 
sanamu, na damu, na nyama iliyonyongwa, na uasherati. 
Matendo 21:25 


Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya 
ukombozi ulio katika Kristo Yesu; ili kutangaza haki yake 
wakati huu, apate kuwa mwadilifu na mwenye kumhesabia 
haki yeye amwaminiye Yesu. Warumi 3:24-26 


Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, 
tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Warumi 5:9 


Kikombe cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya 
Kristo? Mkate tuumegao, je, si ushirika wa mwili wa Kristo? 
1 Wakorintho 10:16 


Vivyo hivyo akakitwaa kikombe baada ya kula, akisema, 
Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu; fanyeni hivi 
kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mwulapo 
mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya 
Bwana hata ajapo. Kwa hiyo kila aulaye mkate huu, na 
kukinywea kikombe hiki cha Bwana isivyostahili, atakuwa 
amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. | Wakorintho 
11:25-27 


akiisha kutuchagua tangu asili, ili tufanywe wanawe kwa njia 
ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake; 
Ambaye katika yeye tunao ukombozi wetu, masamaha ya 
dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake; Waefeso 1:5-7 


Lakini sasa, katika Kristo Yesu, ninyi ambao hapo kwanza 
mlikuwa mbali, mmekaribishwa kwa damu yake Kristo. 
Waefeso 2:13 


mkimshukuru Baba aliyetustahilisha kuwa sehemu ya urithi 
wa watakatifu katika nuru, aliyetuokoa katika nguvu za giza, 
akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa Mwana wa 
pendo lake; ambaye katika yeye tuna ukombozi. kwa damu 
yake, hata ondoleo la dhambi: Wakolosai 1:12-14 


na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake akiisha 
kufanya amani kwa damu ya msalaba wake; kwa yeye, ikiwa 
ni vitu vilivyo duniani, au vilivyo mbinguni. Wakolosai 1:20 


Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nyama, yeye 
naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo; ili kwa njia ya mauti 
amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani, Ibilisi; 
Waebrania 2:14 


Waebrania 9 

1 Basi agano la kwanza lilikuwa na kanuni za ibada, na 
patakatifu pa kidunia. 

2 Kwa maana hema ilitengenezwa; ya kwanza, mlikuwa na 
kinara cha taa, na meza, na mikate ya wonyesho; panapoitwa 
patakatifu. 

3 Na nyuma ya pazia la pili, ile hema iitwayo Patakatifu pa 
patakatifu; 

4 aliyekuwa na chetezo cha dhahabu, na sanduku la agano 
lililofunikwa dhahabu pande zote, ndani yake mlikuwa na 
bakuli la dhahabu lenye mana, na fimbo ya Haruni 
iliyochipuka, na vile vibao vya agano; 

5 na juu yake makerubi ya utukufu, yenye kivuli kiti cha 
rehema; ambayo kwa sasa hatuwezi kuizungumzia hasa. 

6 Basi, mambo hayo yalipokwisha kutengenezwa hivyo, 
makuhani walikuwa wakiingia ndani ya hema ya kwanza 
sikuzote, wakifanya huduma ya Mungu. 

7 Lakini katika chumba cha pili kuhani mkuu peke yake 
huingia mara moja kila mwaka, si bila damu, ambayo hutoa 
kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya makosa ya watu. 


8 Roho Mtakatifu akionyesha neno hili, ya kwamba njia ya 
kupaingia patakatifu ilikuwa haijafunuliwa bado, ile hema ya 
kwanza ilipokuwa bado inasimama; 

9 ambayo ilikuwa ni mfano wa wakati ule uliopo, ambao 
katika huo matoleo na dhabihu zilitolewa, ambazo 
hazingeweza kumkamilisha yule mhudumu kwa dhamiri; 

10 ambao walisimama katika vyakula na vinywaji, na 
kutawadha kwa namna nyingi, na maagizo ya kimwili, 
yaliyowekwa juu yao mpaka wakati wa matengenezo. 

11 Lakini Kristo amekwisha fika, akiwa kuhani mkuu wa 
mambo mema yatakayokuwapo, kupitia hema iliyo kubwa na 
kamilifu zaidi, isiyofanywa kwa mikono, yaani, isiyo ya 
ulimwengu huu; 

12 wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake 
mwenyewe aliingia mara moja tu katika Patakatifu, akiisha 
kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. 

13 Kwa maana ikiwa damu ya mafahali na mbuzi na majivu 
ya ndama ya ng'ombe ambayo yanyunyiziwa watu walio najisi 
yanatakasa hata kuusafisha mwili; 

14 Si zaidi sana damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa 
Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka 
isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, 
mpate kumwabudu Mungu aliye hai? 

15 Na kwa ajili hiyo yeye ni mpatanishi wa agano jipya, ili, 
kwa njia ya mauti, hata kuleta ukombozi wa makosa 
yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, wale walioitwa 
wapokee ahadi ya urithi wa milele. 

16 Kwa maana agano lilipo, lazima iwepo kifo cha yule 
aliyelifanya. 

17 Kwa maana agano lina nguvu baada ya kufa kwa mtu; 

18 Kwa hiyo agano la kwanza halikufanywa bila damu. 

19 Kwa maana Musa alipokwisha kusema kila amri kwa watu 
wote kama ilivyoamriwa na torati, akaitwaa damu ya ndama 
na mbuzi, pamoja na maji, na sufu nyekundu, na hisopo, 
akakinyunyizia kitabu, na watu wote pia; 

20 akisema, Hii ndiyo damu ya agano ambalo Mungu 
amewaamuru ninyi. 

21 Tena akanyunyiza kwa damu hema ya kukutania na 
vyombo vyote vya huduma. 

22 Na katika torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu; 
na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. 

23 Basi ilikuwa sharti mifano ya mambo yaliyo mbinguni 
isafishwe kwa njia hizo; bali mambo ya mbinguni yenyewe 
yenye dhabihu zilizo bora kuliko hizo. 

24 Kwa maana Kristo hakuingia katika Patakatifu 
palipofanywa kwa mikono, ambao ni mfano wa Patakatifu 
halisi; bali aliingia mbinguni kwenyewe, aonekane sasa usoni 
pa Mungu kwa ajili yetu; 

25 Wala si kwamba ajitoe mwenyewe mara nyingi, kama vile 
kuhani mkuu aingiavyo katika Patakatifu kila mwaka pamoja 
na damu ya wengine; 

26 kama ingalikuwa hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi 
tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu; 

27 Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na 
baada ya kufa hukumu; 

28 Vivyo hivyo Kristo naye alitolewa sadaka mara moja 
azichukue dhambi za watu wengi; na kwa wale 
wanaomngojea atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa 
wokovu. 


Kwa maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa 
dhambi. Waebrania 10:4 


Basi, ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu 
kwa damu ya Yesu, Waebrania 10:19 


Je! mnadhani atahesabiwa kuwa anastahili adhabu kali zaidi 
kiasi gani yeye aliyemkanyaga Mwana wa Mungu, na 
kuihesabu damu ya agano aliyotakaswa nayo kuwa kitu 
kisicho takatifu, na kumdharau Roho. ya neema? Waebrania 
10:29 


Kwa imani aliadhimisha Pasaka, na kunyunyiza damu, ili yule 
mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse. 
Waebrania 11:28 


Bado hamjashindana hata damu, mkishindana na dhambi. 
Waebrania 12:4 


na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa, 
inenayo mema kuliko ile ya Habili. Waebrania 12:24 


Kwa maana miili ya wanyama hao ambao damu yao huletwa 
ndani ya Patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, miili 
yao huchomwa nje ya kambi. Kwa hiyo Yesu naye, ili 
awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya 
lango. Waebrania 13:11-12 


Basi Mungu wa amani, aliyemleta tena kutoka kwa wafu 
mchungaji mkuu wa kondoo, Bwana wetu Yesu, kwa damu ya 
agano la milele, awafanye ninyi wakamilifu katika kila tendo 
jema, mpate kufanya mapenzi yake, akitenda ndani yenu lile 
lipendezalo. machoni pake, kwa njia ya Yesu Kristo; utukufu 
una yeye milele na milele. Amina. Waebrania 13:20-21 


Mungu Baba aliyajua tangu zamani na kutakaswa na Roho, 
hata kumtii Yesu Kristo na kunyunyiziwa damu yake. Neema 
na iwe kwenu na amani kwa wingi. | Petro 1:2 


Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu 
viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika 
mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu; Bali 
kwa damu ya thamani, kama ya mwana-kondoo asiye na ila, 
asiye na doa, | Petro 1:18-19. 


Lakini tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, 
twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu Kristo, Mwana 
wake, yatusafisha dhambi yote. | Yohana 1:7 


Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na damu, Yesu Kristo; si kwa 
maji tu, bali kwa maji na damu. Naye Roho ndiye 
ashuhudiaye, kwa sababu Roho ndiye kweli. Kwa maana 
wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba, na Neno, na Roho 
Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Na wako watatu 
washuhudiao duniani, Roho na maji na damu na watatu hawa 
hupatana kwa umoja. Tukiupokea ushuhuda wa wanadamu, 
ushuhuda wa Mungu ni mkuu zaidi; | Yohana 5:6-9 


Na kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa 
kwanza wa waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye 
aliyetupenda na kutuosha dhambi zetu kwa damu yake 
mwenyewe, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa 
Mungu na Baba yake; utukufu na ukuu una yeye hata milele 
na milele. Amina. Ufunuo 1:5-6 


Nao waimba wimbo mpya wakisema, Wastahili wewe 
kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake; kwa maana 
ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila 
kabila na lugha na jamaa na watu. taifa; Ufunuo 5:9 


Nikamwambia, Bwana, wewe wajua. Akaniambia, Hawa ndio 
wanaotoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao, 


na kuyafanya meupe katika damu ya Mwana-Kondoo. Ufunuo 
7:14 


Nao wakamshinda kwa damu ya Mwana-Kondoo, na kwa 
neno la ushuhuda wao; nao hawakupenda maisha yao hata 
kufa. Ufunuo 12:11 


Nikaona mbingu zimefunguka, na tazama, farasi mweupe; na 
yeye aliyeketi juu yake aliitwa Mwaminifu na Kweli, na kwa 
haki ahukumu na kufanya vita. Macho yake yalikuwa kama 
mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi; naye 
alikuwa na jina limeandikwa asilolijua mtu ila yeye 
mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovywa katika damu, 
na jina lake aitwa, Neno la Mungu. Na majeshi yaliyo 
mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe, wamevaa 
kitani nzuri, nyeupe, safi. Ufunuo 19:11-14 


Hebu tuitazame kwa uthabiti damu ya Kristo, na tuone jinsi 
damu yake ilivyo ya thamani machoni pa Mungu: ambayo 
ilimwagika kwa ajili ya wokovu wetu, imepata neema ya toba 
kwa ulimwengu wote. Waraka wa | wa Klementi kwa 
Wakorintho 4:5 


Tena wakampa ishara, ya kwamba atundike kamba nyekundu 
katika nyumba yake; kwa hiyo, ili kwa damu ya Bwana wetu, 
kuwe na ukombozi kwa wote wanaoamini na kumtumaini 
Mungu. Mwaona, wapenzi wangu, jinsi ilivyokuwa, si imani 
tu, bali pia unabii katika mwanamke huyu. Waraka wa 1 wa 
Klementi kwa Wakorintho 6:10 


Tumheshimu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye damu yake 
ilitolewa kwa ajili yetu. Waraka wa 1 wa Klementi kwa 
Wakorintho 10:6 


Kwa njia ya upendo Bwana alituunganisha naye; na kwa ajili 
ya upendo alio nao kwetu, Bwana wetu Yesu Kristo alitoa 
damu yake mwenyewe kwa ajili yetu, kwa mapenzi ya Mungu; 
mwili wake kwa ajili ya miili yetu; nafsi yake, kwa ajili ya 
nafsi zetu. Waraka wa 1 wa Klementi kwa Wakorintho 21:7 


Kwa sababu hiyo Bwana wetu alitoa dhamiri ya kuutoa mwili 
wake uangamizwe, ili kwa msamaha wa dhambi zetu tupate 
kutakaswa; yaani kwa kunyunyiza damu yake. Maana 
Maandiko Matakatifu yasema hivi: Alijeruhiwa kwa makosa 
yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na kwa damu yake sisi 
tumepona. Aliongozwa kama mwana-kondoo machinjoni, na 
kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakata manyoya 
yake, vivyo hivyo hakufungua kinywa chake. Waraka Mkuu 
wa Barnaba 4:1,3 


Jinsi kwamba kwa kuwa wafuasi wa Mungu na kujichochea 
wenyewe kwa damu ya Kristo, mmekamilisha kazi ambayo 
mliizoea. Waraka wa Ignatius kwa Waefeso 1:3 


Ignatius, ambaye pia anaitwa Theophorus, kwa kanisa takatifu 
lililoko Tralles katika Asia, wapendwa wa Mungu Baba wa 
Yesu Kristo, wateule na wanaostahili Mungu, wenye amani 
katika mwili na damu, na mateso ya Yesu Kristo tumaini letu. 
katika ufufuo ulio kwa njia yake; ambayo nayo naisalimu 
katika utimilifu wake, nikidumu katika hali ya kitume, 
nikiitakia furaha na furaha zote. Waraka wa Ignatius kwa 
Wasrtrali 1:1 


Kwa hiyo jivikeni upole, fanyeni upya imani, yaani, mwili wa 
Bwana; na katika upendo, yaani, damu ya Yesu Kristo. 
Waraka wa Ignatius kwa Watrali 2:7 


Natamani mkate wa Mungu, ambao ni mwili wa Yesu Kristo, 
wa uzao wa Daudi; na kinywaji ninachotamani ni damu yake, 
ambayo ni upendo usioharibika. Waraka wa Ignatius kwa 
Warumi 3:5 


Ignatius, ambaye pia anaitwa Theophoro, kwa kanisa la 
Mungu Baba, na la Bwana wetu Yesu Kristo, lililoko 
Filadelfia katika Asia; ambaye amepata rehema, akiwekwa 
imara katika mapatano ya Mungu, na kufurahi sikuzote katika 
mateso ya Bwana wetu, na kutimizwa katika rehema yote 
katika ufufuo wake; furaha; hasa ikiwa wako katika umoja na 
askofu, na wazee walio pamoja naye, na mashemasi 
waliowekwa kwa nia ya Yesu Kristo; ambaye amemweka 
sawasawa na mapenzi yake katika uthabiti wote kwa Roho 
wake Mtakatifu; na kikombe kimoja katika umoja wa damu 
yake; madhabahu moja; Waraka wa Ignatius kwa Wafiladelfia 
1:1,11 


Maana nimeona mmeimarishwa katika imani isiyotikisika, 
kana kwamba mmesulubishwa msalabani wa Bwana wetu 
Yesu Kristo, katika mwili na katika roho; na kuthibitishwa 
katika upendo kwa damu ya Kristo; tukiwa na hakika kabisa 
ya yale yanayohusiana na Mola wetu Mlezi. Waraka wa 
Ignatius kwa Wasmirna 1:3 


Mtu asijidanganye; vitu vilivyo mbinguni, na malaika wa 
utukufu, na wakuu, vionekanavyo au visivyoonekana, 
wasipoiamini damu ya Kristo, itakuwa hukumu kwao. Waraka 
wa Ignatius kwa Wasmirna 2:12 


Ninamsalimia askofu wenu mstahili sana, na ukuhani wenu 
unaoheshimika; na mashemasi wenu, watumishi wenzangu; na 
ninyi nyote kwa ujumla, na kila mtu peke yake, katika jina la 
Yesu Kristo, na katika mwili na damu yake; katika mateso na 
ufufuo wake wa kimwili na wa kiroho; na katika umoja wa 
Mungu pamoja nanyi. Waraka wa Ignatius kwa Wasmirna 
3:22 


Ambaye vitu vyote vimetiishwa kwake, vilivyo mbinguni na 
vilivyo juu ya nchi; ambaye kila kiumbe hai kitamwabudu; 
ambaye atakuja kuwa mwamuzi wa walio hai na wafu, ambao 
Mungu atataka damu yao kwa wale wanaomwamini. Waraka 
wa Polycarp kwa Wafilipi 1:7 


Lakini wale wasiozishika amri zake, huyakimbia maisha yao, 
na kuyapinga. Na wale wasiozifuata amri zake watajisalimisha 
nafsi zao hadi kufa, na kila mtu atakuwa na hatia ya damu 
yake mwenyewe. Kitabu cha Tatu cha Hermas 10:13 


Basi, wakashauriana wao kwa wao kama waondoke na 
kumwambia Pilato mambo hayo. Na walipokuwa bado 
wanayawazia hayo, mbingu zikaonekana tena zinafunguka, na 
mtu mmoja akishuka na kuingia kaburini. Jemadari na wale 
waliokuwa pamoja naye walipoyaona hayo, wakamkimbilia 
Pilato usiku, wakaliacha kaburi walilokuwa wakilitazama, 
wakaeleza yote waliyoyaona, huku wakihuzunika sana, 
wakisema, Hakika yeye alikuwa Mwana wa Mungu. Pilato 
akajibu akasema, Mimi si safi kwa damu ya Mwana wa 
Mungu; Ndipo wakamkaribia wote, wakamsihi, na kumsihi 
awaamuru akida na askari wasiseme neno lo lote katika 
mambo waliyoyaona; si kuanguka katika mikono ya watu wa 
Wayahudi na kupigwa mawe. Basi Pilato akaamuru yule 
jemadari na askari wasiseme neno lolote. Injili Iliyopotea 
Kulingana na Petro 1:11 


Ndipo Neno la Mungu likamjia Adamu, na kumwambia, Ee 
Adamu, kama vile ulivyomwaga damu yako, ndivyo 
nitakavyomwaga damu yangu nitakapokuwa mwili wa uzao 
wako; na kama vile ulivyokufa, Ee Adamu, vivyo hivyo nami 
nitakufa. Na kama vile ulivyojenga madhabahu, ndivyo 
nitakavyokufanyia madhabahu juu ya nchi; na kama 
ulivyosongeza damu yako juu yake, ndivyo nitakavyoitoa 
damu yangu juu ya madhabahu juu ya nchi. Na kama 
ulivyoomba msamaha kwa damu hiyo, vivyo hivyo nami 
nitaifanya damu yangu msamaha wa dhambi, na kufuta 
makosa ndani yake. Kitabu cha Kwanza cha Adamu na Hawa 
24:4-5 


Na, tena, kuhusu Maji ya Uzima unayotafuta, hautapewa leo; 
lakini siku ile nitakapomwaga damu yangu juu ya kichwa 
chako katika nchi ya Golgotha. Kwa maana damu Yangu 
yatakuwa Maji ya Uzima kwako, wakati huo, na si kwako 
peke yako, bali kwa wale wote wa uzao wako watakaoniamini 
Mimi; ili iwe kwao raha milele. Kitabu cha Kwanza cha 
Adamu na Hawa 42:7-8 


Mungu akamwambia Adamu zaidi, Ndivyo itakavyonipata 
Mimi katika nchi, nitakapotobolewa na damu itatiririka damu 
na maji kutoka ubavuni Mwangu na kuchuruzika juu ya mwili 
Wangu, ambayo ndiyo sadaka ya kweli; na itakayotolewa juu 
ya madhabahu kuwa sadaka kamilifu. Kitabu cha Kwanza cha 
Adamu na Hawa 69:6 


Sakafu yote imejengwa kwa mawe na miteremko hadi mahali 
palipopangwa, ili maji yaweze kupitishwa kuosha damu 
kutoka kwa dhabihu, kwa kuwa wanyama elfu nyingi 
hutolewa dhabihu huko siku za sikukuu. Kuna matundu mengi 
ya maji kwenye msingi wa madhabahu ambayo hayaonekani 
kwa wote isipokuwa kwa wale wanaoshughulika na huduma, 
ili damu yote ya dhabihu inayokusanywa kwa wingi ioshwe 
kwa kufumba na kufumbua. . Barua ya Aristeas 4:12,17 


Na watu hawa, kwa hiyo, wakiwa wamejitakasa kwa ajili ya 
Mungu, sio tu kwamba wamepokea heshima hii, lakini pia 
heshima ambayo kwa njia yao adui hakuwa na nguvu zaidi 
juu ya watu wetu, na dhalimu alipata adhabu, na nchi yetu 
ilitakaswa. kwa kuwa imekuwa fidia kwa dhambi ya taifa letu; 
na kwa damu ya watu hawa wenye haki na upatanisho wa kifo 
chao, Maongozi ya kimungu yaliwakomboa Israeli ambao 
hapo awali walikuwa wamesihiwa. Kitabu cha Nne cha 
Wamakabayo 8:15 


